Víslundar saga 


Ind 


Víglundar saga 
„kafli. 
„kafli. 
kafli. 
kafli. 
kafli. 
kafli. 
kafli. 
kafli. 
. kafli . 


ex 


0 00 co -4 Gs & U2 b2 — — — — 


Víslundar saga 


1. kafli 


Haraldur hinn hárfagri son Hálfdanar svarta var þá einvaldskonungur yfir Noregi er saga þessi gerðist. 
Hann tók ungur konungdóm. Haraldur var allra manna vitrastur og vel búinn að íþróttum öllum þeim 
er konunglegri tign byrjaði. Konungur hafði marga hirð um sig og valdi þar til ágæta menn þá sem 
reyndir voru að harðfengi og mörgum frægðarverkum. Og sem konungur girntist að hafa með sér hið 
besta mannval, svo voru þeir og betur haldnir en nokkurir menn aðrir í því landi því að konungur 
sparði hvorki við þá fé né fullting ef þeir kunnu til að gæta. En eigi var hitt þó með minna móti að 
þeim þreifst öngum er í móti gerðu hans vilja. Sumir urðu landflæmdir en sumir drepnir. Kastaði 
konungur þá sinni eign á allt það er þeir áttu eftir en margir mikils háttar menn flýðu úr Noregi og 
þoldu eigi álögur konungs, þeir sem voru af stórum ættum, og vildu heldur fyrirláta óðul sín og 
frændur og vini en liggja undir þrælkan og ánauðaroki konungs og leituðu mjög til ýmissa landa. 


Um hans daga byggðist mjög Ísland því að þangað leituðu margir þeir sem eigi þoldu ríki Haralds 
konungs. 


2. kafli 


Þórir hét jarl er ríki átti að ráða í Noregi. Hann var ágætur maður og kvæntur. Hann hafði fengið ágæta 
konu. Jarl ól við konu sinni eina dóttur barna er Ólöf hét. Hún var þegar á unga aldri furðu kurteis. 
Hún var allra kvenna fríðust sköpuð þeirra er þá voru í Noregi og því var lengt nafn hennar og var hún 
kölluð Ólöf geisli. 


Jarl unni mikið dóttur sinni og var svo vandlátur um hana að enginn karlmaður mátti tala við hana. Jarl 
lét gera henni eina skemmu. Það hús lét hann vanda mjög að allri smíð. Skemman var víða grafin og 
gagnskorin og rennt gulli í skurðina. Þetta herbergi var þakið blýi og steint allt innan. Skíðgarður hár 
var um skemmuna og læst grindhlið með sterkum járnhurðum. Ekki var þetta hús miður vandað utan 
en innan. Þessa skemmu byggði jarlsdóttir og hennar þjónustukonur. 


Jarl sendir og eftir þeim konum sem hann vissi kurteisastar og lætur kenna dóttur sinni allar þær 
kvenlegar listir er burðugum konum byrjaði að kunna og það hugsaði jarl sem honum gafst að svo 
skyldi hans dóttir bera af öllum konum hannyrðir sem hún var hverri þeirra fríðari. 


En þegar hún hafði aldur til þá völdust til margir ágætir menn að biðja hennar en jarl var mjög 
kostvandur fyrir hennar hönd og kom sá engi að hann vildi hana gifta. Vísaði hann þeim frá með 
hæversklegum orðum. Öngvan smáði hún með sínum orðum eða gerðum og leið svo fram um 
Jarlsdóttur að hún hafði almannalof. 


3. kafli 


Nú skal nefna fleiri menn til sögunnar. Ketill er maður nefndur. Hann átti að ráða fyrir Raumaríki. 
Hann var mikilhæfur maður, ríkur að auðæfum, vitur og vinsæll. 


Ketill var kvongaður og hét Ingibjörg kona hans og var hún af dýrum ættum. Þau áttu tvo sonu. Hét 
annar Gunnlaugur en annar Sigurður. Þeir bræður áttu kenningarnafn. Var Gunnlaugur kallaður ofláti 
en Sigurður spaki. Ketill lét kenna sonum sínum allar þær íþróttir sem þá voru tíðar að nema því, að 
Ketill var betur búinn að íþróttum en flestir menn aðrir. Þeir héldu sér leiksveina og gáfu þeim gull og 


aðra góða gripi. Riðu þeir bræður jafnan út með sína menn að skjóta dýr og fugla því að þeir voru hinir 
mestu atgervismenn. 


Ketill bóndi var hinn mesti bardagamaður. Hann hafði áttar fjórar og tuttugu hólmgöngur og hafði í 
öllum sigur. Vingott var með þeim Haraldi konungi. Ketill var málamaður svo mikill að aldrei átti 
hann því máli að skipta að hann ynni eigi við hvern sem hann átti að skipta því að þegar hann tók að 
tala þá þótti svo sem hann talaði. Konungur bauð Katli að taka hærri nafnbót og sagði honum það vel 
sóma bæði sakir ríkdóms og margra hluta annarra en Ketill vildi það eigi, sagðist heldur vildu vera 
einfaldur bóndi og halda sig til jafns við þá sem meiri nafnbætur hefðu. Ketill unni svo mikið konu 
sinni að hann mátti hennar ekki mein vita. Leið svo fram um tíma. 


4. kafli 


Svo bar til einn tíma að Haraldur konungur bauð út leiðangri og ætlaði suður með landi og vandaði 
hann þá ferð bæði að skipum og mönnum. Ketill fékk til sonu sína að fylgja konungi og með þeim 
mart frítt lið en sjálfur hann sat heima því að hann var þá hniginn að aldri. 


Og þegar konungur var búinn siglir hann suður með landi. En er hann kom suður á Rogaland réð þar 
fyrir jarl sá er Eiríkur hét. Hann var mikill höfðingi og vinsæll af sínum mönnum. En er hann fréttir 
tilkomu konungs lét hann búa fagra veislu og til þeirrar veislu býður hann konungi með öllu líði sínu 
og það þá konungur og gekk á land með lið sitt en jarl leiddi konung heim með allri hirð sinni til hallar 
með allra handa hljóðfærum, með söngum og strengleikum og alls konar skemmtan er til kunni að fá. 
Með þessum fagnaði leiddi jarl konung í sína höll, setjandi hann í hásæti og var þar hin fegursta veisla 
og var konungur hinn kátasti og allir hans menn því að jarl sparði ekki af að veita konungi með blíðu. 
Var þá hinn besti drykkur fram borinn og urðu menn skjótt drukknir. 


Konungur setti þá sonu Ketils jafnan nærri sér og höfðu þeir mikil metorð af konungi. Jarl stóð frammi 
fyrir konungi sjálfur og þjónaði að konungs borði. Efldist þá mikil gleði í höllinni. Skipaði konungur 
þeim bræðrum að skenkja en hann setti jarl í hásæti hjá sér. En þeir bræður gerðu þegar sem konungur 
bauð og fengu þar mikla virðing fyrir sína hæversku. 


Og sem borð voru uppi lætur jarl fram bera góða gripi er hann valdi konungi og hans mönnum öllum. 
Þá gaf hann nokkura sæmilega gripi. Og að enduðum gjöfum lét jarl fram bera eina hörpu. Annar hvor 
hennar strengur var með gull en annar hvor með silfur. Var þetta smíði hið virðulegasta. Konungur 
seildist móti og tók að slá en þessi harpa bar svo mikið hljóð að allir undruðust og þóttust eigi fyrr slíkt 
heyrt hafa. 


Þá mælti jarl: "Það vildi eg herra að þér gengjuð með mér að skemmta yður. Vil eg sýna yður alla eigu 
mína úti og inni, akra og aldingarða." 


Konungur gerði sem jarl beiddi og gekk til og sá og leist vel upp á. Þeir gengu þá að einum eplagarði. 
Þar stóð einn fagur lundur en undir þeim lundi léku þrír piltar. Þeir voru allvænlegir og bar þó einn af 
öllum. Þeir sátu að tafli og léku tveir til jafns við einn. Þá þóttust þeir varhluta verða og rótuðu taflinu. 
Þá þykktist sá við er betur gekk og sló sinn pústur hvorn þeirra. Síðan réðust þeir á og glímdu og voru 
tveir í móti einum og skakkaði eigi minna um glímuna en um taflbrögðin. Þá bað jarl þá hætta og vera 
sátta og svo gerðu þeir og tefldu síðan sem áður. 


Konungur og hans fylgd fór heim til hallar og settust í sæti sín. Það var auðfundið á konungi að honum 
fannst mikið um hinn unga mann og fréttir jarl að hvað sveinum þetta hefði verið. 


"Þeir eru synir mínir," segir jarl. 

"Eiga þeir eina móður?" segir konungur. 

"Eigi er það," segir jarl. 

Þá fréttir konungur að: "Hvað heita sveinar þessir?" 

Jarl svarar: "Sigmundur og Helgi, Þorgrímur hinn þriðji og er hann frilluborinn." 


En litlu síðar komu þeir bræður í höllina allir. Gekk Þorgrímur síðast því að svo var um önnur metorð 
þeirra að hann var minnst metinn. 


Jarl kallar þá sveinana og bað þá ganga fyrir konung. Þeir gerðu svo og kvöddu konung. En er þeir 
komu fyrir konung þá tók Þorgrímur sinni hendi hvorn þeirra bræðra og veik þeim frá sér og gekk 
fram á millum þeirra og sté upp á fótskörina og kvaddi konung og hvarf til hans en konungur tók 
sveininn brosandi og setti hann niður hjá sér og frétti hann að móðurætt sinni. En hann kveðst vera 
systurson Þóris hersis úr Sogni. Konungur renndi gullhring af hendi sér og gaf Þorgrími. Síðan gekk 
Þorgrímur aftur til bræðra sinna. 


En veislan stóð með hinni mestu sæmd allt þar til er konungur sagðist vildu í brott "en sakir 
stórmennsku þeirrar er þú hefir mér veitt þá skaltu kjósa þér sjálfur laun fyrir." 


Jarl varð glaður við þetta og bað að konungur mundi taka að sér Þorgrím son sinn og segir sér það 
þykja peningum betra "því að öll sú gerð er þér gerið mér þá þykir mér sú miklu betri er þér gerið 
honum. Vildi eg og því að hann færi til yðvar að eg ann honum mest allra sona minna." 


En konungur játar því. 


Síðan fer konungur í burt og Þorgrímur með honum. Var hann þegar hinn auðmjúkasti í allri þjónustu 
við konung og öfunduðu hann þegar margir menn konungs. 


5. kafli 


Einn tíma er þess getið að konungur fór að veislum til þess manns er Sigurður hét. Þessi veisla var 
vönduð mjög að öllum föngum. Konungur skipar Þorgrími að standa frammi um daginn að skenkja sér 
og sínum vildarmönnum. Þótti hans mönnum mörgum það við of, hversu konungur lagði mikið til 
Þorgríms í allri virðingu. 


Sigurður átti frænda einn er Grímur hét. Hann var ríkur maður að peningum. Hann var metnaðarmaður 
svo mikill að honum þótti flestallt lágt hjá sér. Hann var í veislu þessi og skipaði öndugi á hinn æðra 
bekk. 


Þorgrímur þjónaði um daginn og þá er Þorgrímur bar eitt stórt drykkjuker fyrir Grím þá stöplaðist út af 
kerinu því að Þorgrímur drap við fæti og kom á klæði Gríms. Hann varð illa við og hljóp upp með 
stóryrðum og kvað það auðséð að pútuson væri vanari að geyma svína og gefa þeim soð að drekka en 
þjóna nokkurum dugandi mönnum. Þorgrímur reiddist orðum hans og brá sverði og lagði í gegnum 
hann. Drógu menn hann undan borðum dauðan. Sigurður kallaði á sína menn og bað þá standa upp og 
hafa hendur á Þorgrími. 


Konungur mælti: "Ger eigi svo Sigurður. Grímur mælti til óhelgis sér en eg vil bæta manninn fullum 
bótum ef þú vilt að eg skipti sem eg vil því að svo mun best haldast okkart vinfengi." 


Varð svo að vera sem konungur vildi og galt konungur þar allt féið svo að Sigurði líkaði allt vel. Leið 
nú af veislan og varð ekki til tíðinda fleira. Fór konungur heimleiðis. 


Konungur bauð til sín stórmenni mörgu. Fyrstum bauð hann Þóri jarli og Katli bónda af Raumaríki. 
Var hann orðinn konulaus því að kona hans var þá önduð af sængurför og fæddi dóttur áður og hét 
Ingibjörg eftir móður sinni. Og síðan býður konungur múg og margmenni því að ekki skorti það er 
hafa þurfti. Komu menn eftir því sem boðið var til veislunnar. Fór Ólöf geisli til veislunnar með föður 
sínum. Var nú skipað mönnum í sæti og borinn drykkur ágætur. Þorgrímur gekk um beina og fannst 
mönnum mikið um hversu gildur maður og sæmilegur hann var. Hann var sæmilega klæddur því að 
konungur lagði mikla virðing á hann og þótti það mörgum hans mönnum við of og lögðu mikla þykkju 
á Þorgrím þar fyrir. Lengt var nafn hans og var kallaður Þorgrímur prúði. 


En er Þorgrímur sá Ólöfu, lagði hann þegar ástarhug til hennar og svo fór henni til hans að hún unni 
honum og fundu það þó ekki aðrir menn. En þegar þau gátu fengið sér stund til þá bar saman fundi 
þeirra og féll þar hvorutveggju vel í skap. Spurði Þorgrímur hversu hún mundi svara ef hann bæði 
hennar en hún kvað engi mótmæli af sinni hendi ef faðir hennar vildi. Og að liðinni veislunni hóf 
Þorgrímur upp bónorð sitt og bað Ólafar geisla. Tók Þórir jarl því ekki fljótt og skildu við svo búið. 


6. kafli 


Nokkuru síðar kom Þorgrímur að máli við konung og bað hann gefa sér orlof að finna Þóri jarl en 
konungur veitti honum það. En er Þorgrímur kom til Þóris jarls var honum þar vel fagnað. Hóf 
Þorgrímur þá enn upp bónorðið og vildi nú til staðins vita hver svör jarl mundi veita en jarl sagðist eigi 
mundu gifta honum dóttur sína. Var Þorgrímur þar þrjár nætur og féll vel á með þeim Ólöfu og segja 
það nokkurir menn að þá hafi þau bundið sitt eiginorð. Fór Þorgrímur þá aftur til konungs að sinni. 


Fór hann nú í hernað og var þá fulltíða að aldri. Lá hann í hernaði um sumarið og þótti allra manna 
röskvastur í öllum mannraunum. Bæði aflaði hann í þessari ferð fjár og frama. 


Það var nú þessu næst að Ketill af Raumaríki var riðinn til Þóris jarls við þrjá tigu manna. Þar var þá 
og Haraldur konungur að veislu. Ketill hóf þá upp bónorð sitt og biður Ólafar geisla sér til handa og 
með fulltingi konungs þá giftir Þórir jarl Ólöfu dóttur sína Katli. Lagði Ólöf þar ekki jáyrði til né 
samþykki. 


Og er kaupið skyldi fram fara þá kvað Ólöf vísu þessa: 


Veit eg að gullhrings gætir 
glaðr kveðr betr en aðrir. 
Sá mun hljómr í heimi 
hauklanda mér granda. 
Engi er hirðir hringa 

hvítr svo að eg til líti. 
Einum vann eg eiða. 

Ann eg vel björtum manni. 


Flestir höfðu það fyrir satt að Ólöf mundi heldur viljað átt hafa Þorgrím en þó varð svo að vera. Var nú 
ákveðið brúðlaupið, nær það skyldi vera. Átti það að vera að veturnóttum heima hjá Þóri jarli. Líður nú 
af sumarið. 


Um haustið kom Þorgrímur úr hernaði. Fréttir hann að Ólöf var gift. Fór hann þegar á konungs fund að 
biðja hann liðveislu að ná konunni hvort Þóri jarli líkaði betur eða verr og þeim Katli. En konungur 
skarst undan allri liðveislu við Þorgrím, sagði Ketil vera sinn hinn besta vin. 


"Ráð vil eg leggja til með þér," segir konungur, "að þú deilir eigi kappi við Ketil. Vil eg biðja 
Ingibjargar dóttur hans þér til handa og sættist svo heilum sáttum." 


Þorgrímur kveðst það eigi vilja gera: "Vil eg halda orð mín og eiða er við Ólöf höfum bundið með 
okkur. Ætla eg mér annaðhvort hana að eiga ella öngva aðra. Viljið þér og ekki mig til styrkja þá mun 
eg ekki lengur yður þjóna." 


Konungur segir hann því ráða mundu "en er það líkast að ekki sé þinn heiður í öðrum stað meiri en 
með mér." 


Síðan tók Þorgrímur orlof af konungi. Gaf konungur Þorgrími gullhring að skilnaði þann er stóð mörk. 
Fór hann síðan til sinna manna. Þá voru þrjár nætur til þess er brúðlaupið mundi verða. 


Gengur Þorgrímur þá á land einn saman sinna manna og þar til er hann kemur í garðinn Þóris jarls. Það 
var í þann tíma er brúðurin var á bekk sett og öll drykkjustofan alskipuð af mönnum og konungur í 
hásæti og var veislan hin besta. Þorgrímur gekk inn í drykkjustofuna og á mitt gólfið og stendur þar. 
Svo voru mörg ljós í stofunni að hvergi bar skugga á. Allir menn þekktu Þorgrím og var hann þó 
mörgum enginn aufúsugestur. 


Þorgrímur mælti: "Hefir þú Ketill keypt Ólöfu?" 
Ketill kvað það satt vera. 
"Var það nokkuð með hennar ráði gert?" segir Þorgrímur. 


"Eg ætlaði að Þórir jarl mundi sjálfur eiga að ráða dóttur sinni," segir Ketill, "og mundi það kaup 
löglegt vera sem hann gerði." 


Þorgrímur segir: "Það segi eg að við Ólöf höfum eiða bundið að hún skyldi öngvan mann eiga nema 
mig og segi hún hvort eigi er svo." 


En Ólöf kvað það satt. 
"Þá þykist eg eiga konuna," segir Þorgrímur. 


"Hana skaltu aldrei fá," segir Ketill, "og hefi eg deilt kappi við þér meiri menn og haldið þó meira en 
þeir." 


Þorgrímur mælti: "Þá þykist eg sjá að þú gerir þetta í konungs trausti og sakir þess þá býð eg þér á 
hólm og berjumst við og eigi sá konuna er annan vinnur á hólmi." 


"Þess ætla eg að njóta að eg er mannfleiri en þú," segir Ketill. 


Og sem þeir höfðu þetta að tala bar svo við að öll ljósin slokknuðu í stofunni. Var þá upphlaup mikið 
og hrundningar. En er ljósið kom var brúðurin horfin og svo Þorgrímur. Þóttust nú allir vita að hann 
mundi þessu valda. Var það og satt að Þorgrímur hafði tekið brúðina og bar hana til skips. Menn hans 
höfðu um búist eftir því sem hann hafði skipað fyrir svo að þeir voru búnir til hafs. Vinda þeir nú upp 
segl sín þegar að Þorgrímur var búinn því að vindur stóð af landi. 


Þá var landnámatími sem mestur á Íslandi. Þóttist Þorgrímur vita að hann mundi eigi geta haldið sig í 
Noregi eftir þetta verk. Fýstist hann þá til Íslands. Létu þeir í haf og fengu byri góða og voru skamma 
stund úti, komu við Snæfellsnes og tóku land í Hraunhöfn. 


Spurði konungur og jarl til ferða Þorgríms og þóttist Ketill hafa fengið hina mestu sneypu, misst 
konuna en þótti óvíst hvort hann gæti þetta nokkuð við Þorgrím rétt eða eigi. Konungur gerði Þorgrím 
útlægan fyrir þetta verk af atgangi Ketils. 


Hverfum hér frá að sinni. 


7. kafli 


Hólmkell hét maður. Hann bjó á Fossi á Snæfellsnesi við Hólmkelsá. Hann átti þá konu er Þorbjörg 
hét. Hann átti tvo sonu með henni. Hét annar Jökull en annar Einar. Hólmkell var Álfarinsson 
Valasonar. Bróðir hans var Ingjaldur að Ingjaldshvoli og Höskuldur að Höskuldsstöðum og Goti á 
Gotalæk. 


Þorgrímur hinn prúði keypti land að Ingjaldshvoli en Ingjaldur fór kaupferðum í annan stað og kemur 
hann ekki við þessa sögu. Þorgrímur gerðist brátt höfðingi mikill og hinn mesti risnarmaður. Þeir 
gerðust vinir miklir og Hólmkell að Fossi. 


Það er sagt að Þorgrímur gerði brúðlaup til Ólafar. Hinn næsta vetur er þau bjuggu að Ingjaldshvoli 
fæddi Ólöf barn og var það sveinn og var nefndur Trausti. Vetri síðar fæddi Ólöf annan svein og var sá 
Víglundur nefndur. Hann var snemma bæði mikill og vænn. Og á því sama ári fæddi Þorbjörg 
meybarn og var nefnd Ketilríður. Þau voru jafngömul og Víglundur en Trausti vetri eldri. Þau eru upp 
fædd í héraðinu og var það allra manna mál að eigi karl né kona fæddist fegri upp og að öllu kurteisari 
í sveitum en þau Víglundur og Ketilríður. Hólmkell unni dóttur sinni mikið svo að hann mátti ekki í 
móti henni láta en Þorbjörg munum minna. 


Þá er Víglundur var tíu vetra en Trausti ellefu voru öngvir þar í sveitum jafnsterkir og var Víglundur 
sterkari. Þar fóru eftir aðrar þeirra listir enda sparði Þorgrímur ekki af að kenna sonum sínum. 


Öngvar hannyrðir vildi Þorbjörg að Fossi kenna dóttur sinni. Það þótti Hólmkeli bónda mikill skaði, 
tekur síðan það ráð að hann ríður til Ingjaldshvols með dóttur sína. Fagnar Þorgrímur honum vel því að 
vinátta mikil var með þeim. Leitaði Hólmkell þangað fósturs dóttur sinni til Ólafar að hún kenndi 
henni hannyrðir því að Ólöf var kölluð best mennt allra kvenna á Íslandi. Tók hún og fegin við henni 
og lagði við hana ástfóstur. Þá átti hún Ólöf og unga dóttur er Helga hét. Var hún vetri yngri en 
Ketilríður. Löðuðust þau öll saman með gleði og skemmtan þessir ungu menn. En að hverju gamni 
sem þau voru hlotnaðist svo til jafnan að þau voru sér, Víglundur og Ketilríður, en þau systkin sér, 
Trausti og Helga. Festi nú hvort þeirra Víglundar og Ketilríðar mikla ást til annars. Töluðu það og 
margir að það þætti jafnræði fyrir flestra hluta sakir. Það var jafnan er þau voru bæði saman að hvorki 
gáði annars en horfa upp á annað. 


Talaði Víglundur það einn tíma að hann vildi að þau byndu sína ást með fastmælum en Ketilríður gaf 
sér fátt að: "Eru þar," segir hún, "margir hlutir í móti. Það fyrst að þér megi þetta ekki í hug vera er þú 
ert fulltíða. Verðið þér jafnan hverflyndir karlmenn um slíka hluti. Þá er annað að mér stendur það 
ekki, enda vil eg það ekki, að fara eigi ráðum föður míns fram. En það hið þriðja að fyrir má bíta að eg 
sé mín eigi ráðandi og veit eg að þar ganga mest að ráð móður minnar. Hefir hún lítið ástríki á mér. En 
öngvan veit eg þann að eg vildi heldur eiga en þig ef eg skyldi ráða en hitt segir mér hugur um að þar 
muni meinbugir stórir við liggja hversu sem að lyktum gengur." 


Oft kom Víglundur á þetta mál við Ketilríði en hún svarar æ hinu sama en þó segja menn að þau muni 
eiðum hafa bundið sitt eiginorð. 


8. kafli 


Nú er þar til að taka sem þeir bræður, Jökull og Einar, gerðust mjög óspakir í héraðinu. Gengu þeir 
mjög fótspor móður sinnar um slíka hluti en Hólmkeli var það leitt og gat þó ekki að gert. Verða þeir 
mjög óvinsælir sakir síns framferðis. 


Þeir bræður áttu einn graðan hest, brúnan að lit. Hann var mjög ólmur. Hverjum hesti renndi hann sem 
honum var við att. Hann hafði vígtenn svo stórar að þær voru öngum hesttönnum líkar. 


Víglundur átti og graðan hest, fífilbleikan að lit, hesta bestur og fegurstur. Hann hafði mikil mæti á 
hestinum. 


Þorgrímur hinn prúði átti tvö yxn brandkrossótt að lit. Beinslitur var á hornum þeirra. Honum þótti 
yxnin góð. 


Það var einn tíma að Einar kom að máli við móður sína: "Illa þykir mér að Þorgrímur hinn prúði hefir 
svo mikil metorð hér í héraðinu. Ætla eg að vita ef eg komist á muni við Ólöfu konu hans. Mundi þá 
vera annaðhvort að hann mundi leita að hefna eða metnaður hans mundi lægjast og er þó óvíst þó að 
hann leiti að hefna að hann beri hærra hlut." 


Hún kvað þetta vera vel mælt og nærri sínu skapi. 


Og einnhvern dag er Þorgrímur var heiman farinn að erindum sínum reið Einar til Ingjaldshvols og 
Jökull bróðir hans með honum. Ólöf húsfreyja hafði það boðið einni heimakonu sinni að hvern morgun 
skyldi hún læsa karldyrum er karlmenn færu til verks síns og svo gerði hún. Þenna morgun komu þeir 
nú að bænum og verður heimakona vör við og gengur til svefnhúss Ólafar og segir henni að þeir 
Fossverjar eru komnir. 


Stendur hún þá upp skjótt og klæðir sig og gengur til saumstofu sinnar og setur þar niður griðkonu sína 
og leggur yfir hana möttul sinn og mælti: "Bregst þú ekki ókunnig við þótt Einar ætli mig þig en eg 
skal svo til sjá að þú fáir öngva skömm af honum." 


Aðra heimakonu sendi hún til dyranna því að ekki var karlmanna heima. Einar spurði hvar Ólöf væri 
en hún sagði hana vera í saumstofu sinni. Þangað snýr Einar og þeir bræður báðir. En er þeir komu í 
stofu sáu þeir að Ólöf sat á palli. Settist Einar niður hjá henni og talaði við hana. Í þessu kom maður í 
stofuna bláklæddur og hélt á brugðnu sverði. Maðurinn var ekki stór vexti en allreiðuglegur var hann. 
Þeir spurðu hann að nafni en hann nefndist Óttar. Ekki þekktu þeir þenna mann en þó stóð þeim 
nokkur ótti af þessum manni. 


Hann tók til orða: "Út er að ganga og fagna Þorgrími bónda því að hann ríður að garði." 


Þeir spretta upp báðir og ganga út og sjá hvar bóndi fer við mikinn flokk manna. Stökkva þeir á bak og 
riðu í burt og heim. En reyndar var þetta búsmali heim rekinn en hinn bláklæddi maður var Ólöf sjálf. 


En er Fossverjar vissu það þóttust þeir hafa farið mikla smánarferð. Vex nú af nýju mikill óþokki 
þeirra í millum. En er Þorgrímur bóndi kom heim sagði Ólöf honum allt hversu farið hafði. 


Þorgrímur mælti þá: "Ekki skulum við okkur að þessu gefa sakir Hólmkels vinar míns með því að 
Einar kom ekki sínum vilja fram." 


9. kafli 


Það var einn dag er þeir bræður Jökull og Einar riðu til Ingjaldshvols. Þeir voru allir heima feðgar og 
úti staddir. Jökull spurði hvort Víglundur vill gefa honum hestinn hinn fífilbleika. Víglundur kveðst 
ekki ráðinn í því. Jökull kvað fornmannlega við orðið en Víglundur kvað ekki verða farið að því. 


"Þá muntu vilja etja við mig hestunum." 

"Það þykir mér mega," segir Víglundur. 

"Þá þykir mér betur en gefinn," segir Jökull. 
"Mun það eigi fara sem má?" segir Víglundur. 
Kveða þeir á dag nær vera skal hestaatið. 


En er sú stund kom er hestum skal etja þá var fram leiddur Brúnninn þeirra bræðra og lætur hann 
ógurlega. Þeir bjuggust og til bræður báðir að fylgja honum. Því næst kom fram Bleikurinn Víglundar 
en þegar er hann kom í hringinn þá snerist hann í kringlu allt þar til er hann hóf upp báða fætur hina 
fyrri og setti framan á snoppu Brúns svo að úr honum hrutu allar vígtennurnar. Síðan lagði hann að 
tennurnar sínar og náði afturhuppinum á Brún og reif þar á hol. Datt Brúnn síðan niður dauður og er 
Fossverjar sáu það hlupu þeir til vopna og svo hvorirtveggju og börðust þar til er þeir Þorgrímur og 
Hólmkell gátu skilið þá og var þá fallinn einn maður af Víglundi en tveir af þeim Jökli og skildu við 
svo búið. 


Enn hélst vinátta með þeim Þorgrími og Hólmkeli sem áður. Spurði hann og að kært var með þeim 
Víglundi og Ketilríði og meinaði hann það ekki en Þorbjörgu og sonum hennar þótti það mjög illa 
vera. 


Liðu nú svo fram stundir að það var allra manna mál að öngvir menn væru jafnvænir sem þau 
Víglundur og Ketilríður á Íslandi þeim samtíða sakir lista og kurteisi. 


10. kafli 


Einn tíma er þess getið að þeir bræður Jökull og Einar fóru heiman frá Fossi um nótt, hún var þá björt, 
og fram á afrétt sem hesturinn sá hinn fífilbleiki er Víglundur átti stóð í. Þeir komu til hrossanna og 
vildu reka heim en það gekk þeim með öngu móti. Svo varði þeim hesturinn að þeir gátu hvergi rekið 
hrossin. En þeir höfðu ætlað að reka hrossin öll í langreið með hestinum. En er þeir gátu eigi það gert 
urðu þeir harðla reiðir og sóttu að hestinum með vopnum og vildu drepa hann en hesturinn varðist með 
tönnum og fótum svo rammlega að það var lengi nætur að þeir gátu ekki að gert en það varð um síðir 
að þeir komu á hann spjótalögum og drápu hann svo. En er það var gert nenntu þeir ekki að reka heim 
hrossin því að þeim þótti sem þá mundi víst verða að þeir höfðu drepið hestinn en þeir vildu leyna og 
drógu hann ofan fyrir einn klett til þess að það væri ætlað að hann hefði þar ofan fyrir dottið sjálfur. 
Fóru þeir síðan heim og létu sem ekki hefði í gerst. 


Nokkuru síðar fóru þeir bræður Jökull og Einar í afrétt þá er Þorgrímur hinn prúði átti og geldneyti 
hans gengu í. Þar gengu í fimm tigir uxa í flokki er Þorgrímur átti. Þar þekktu þeir Brandkrossana hina 
góðu, tóku þá og slógu við togi og leiddu heim til Foss og drápu af báða og gengu til og festu upp 


2 FER 


vissi móðir þeirra þetta með þeim og var heldur tasvíg að starfinu með þeim sonum sínum. 


11. kafli 


Nú er þar til að taka er þeir bræður, Víglundur og Trausti, gengu einn dag til hrossa sinna og er þeir 
komu í afréttina til hrossanna þá sakna þeir hestsins og leituðu víða og fundu hann um síðir undir 
einum klett stórum, dauðan. Finna þeir á honum stór sár og mörg. Hafði hann verið lagður á hol. 
Þóttust þeir Víglundur vita að þeir Fossverjar mundu gert hafa. Gengu þeir bræður heim og sögðu að 
hestur þeirra var dauður og Fossverjar mundu gert hafa. 


Þorgrímur bað þá láta vera kyrrt: "Hafa þeir misst sinn hest áður. Mun yður og nokkuð til verða annað 
ef svo fer sem eg ætla þótt þetta líði um." 


Létu þeir þá kyrrt fyrst að sinni. 


Eigi löngu síðar var sagt Þorgrími að í burtu væru uxar hans hinir góðu, Brandkrossarnir, þeir sem 
hann hafði mest mæti á, og það með að menn hugðu af mannavöldum vera. Þorgrímur gaf sér fátt um 
þetta en sagði þó meiri von að þjófar mundu liggja úti á fjöllum þeir sem slíku yllu. Lét hann ekki leita 
uxanna. 


Spyrst nú þetta víða og þykir mönnum þeir á Ingjaldshvoli verða fyrir miklum sköðum. Þorbjörg að 
Fossi hefir þetta í miklum fleymingi. Hún lætur neyta sláturuxanna. En er Hólmkell bóndi verður þess 
var hvar uxarnir eru niður komnir er Þorgrímur bóndi átti, tekur hann einn dag hest sinn og ríður til 
Ingjaldshvols. En er hann finnur Þorgrím bónda, segir Hólmkell honum að hann hyggur að þar muni 
niður komnir uxar hans hinir góðu hjá honum og synir hans muni valda. 


"Vil eg," segir hann, "lúka verð fyrir uxana svo mikið sem þú vilt sjálfur hafa ef þú sækir þá eigi 
saksóknum." 


Þorgrímur segir að svo skyldi vera. Tók hann þá svo mikla peninga sem honum vel líkaði og skildu 
þeir Hólmkell og Þorgrímur með mikilli vináttu. 


12. kafli 


Kjölvör hét kona er bjó í Hraunskarði. Hún var fjölkunnig mjög og að öllu illa fallin, harðla óvinsæl 
við alþýðu manna. Mikil vinátta var með þeim Þorbjörgu að Fossi. 


Þau mæðgin öll saman, Þorbjörg, Jökull og Einar, keyptu að Kjölvöru og gáfu henni til hundrað silfurs 
að hún skyldi fyrirkoma þeim bræðrum Víglundi og Trausta með einhverjum gerningum eftir því sem 
hún sæi ráð til því að þeim lék hin mesta öfund á þeim en höfðu spurt hver kærleikur var með þeim 
Víglundi og Ketilríði, en fyrirmundu þeim að njótast sem síðan gaf raun á. En þau unnust því heitara 
með leynilegri ást og fólginni elsku þeim í brjósti þegar í fyrstu er þau voru uppvaxandi svo að rætur 
elskunnar og uppvöxtur ástarinnar er aldrei varð upprættur úr þeirra hjörtum eftir því sem náttúra er 
amorsins, að eldur yndisins og logi elskunnar brennur því heitara og sækir því meir brjóst og hjörtu 
mannanna saman sem fleiri vilja þeim meina og stærri skorður við settar þeirra vandamanna er áður 
hefir ást og elska saman fallið þeirra á millum sem nú þessara manna, Víglundar og Ketilríðar, því að 
þau unnust alla ævi svo heitt meðan þau lifðu bæði að hvorki mátti af öðru sjá þaðan af er þau sáust 
fyrsta ef þau skyldu eftir því gera sem hugir þeirra stóðu til. 


Maður hét Björn. Hann var heimamaður Þorgríms prúða. Hann var sjógarpur svo mikill að honum 
þótti ekki veður ófært á sjó að fara. Kveðst hann aldrei hirða um glettingsbáru. Hann hafði komið út 
með Þorgrími og hafði þá iðju að hann var fyrir skipum hans en þá var fiskgangur mikill á nesinu. 
Aldrei reri hann við fleiri menn en við þriðja mann og hafði þó röskvan teinæring. 


Það bar til að liðsmenn hans báðir sýktust um haustið af göldrum Kjölvarar. Voru þá allir menn að 
heyverkum. Þá vildi Björn róa til fiski og biður þá bræður Víglund og Trausta að róa með sér um 
daginn. Þeir gerðu svo því að veður var gott og síðan var vingott með þeim. Allt vissi Kjölvör þetta og 
fór upp á hús og veifði kofra sínum í austurætt og þykknaði skjótt veðrið. En er þeir komu út á miðið 
var fiskur nógur undir. Þá sáu þeir að dró upp flóka einn við austur og landnorður. 


Víglundur mælti: "Það þykir mér ráð að vér höldum að landi. Mér líst ekki á veður þetta." 
Björn segir: "Eigi munum vér það gera fyrr en hlaðið er skipið." 
"Þú munt," segir Víglundur, "ráða því." 


Flókann dró skjótt yfir og fylgdi bæði vindur og frost og svo mikil sjóillska að sjórinn var hvergi kyrr 
og rauk sem saltkorn. Björn kvaðst þá vildu að landi halda. 


Víglundur kvað betur fyrr "en þó skal nú ekki að telja." 


Þeir róa þá, Björn og Trausti, og gengur hvergi áfram. Rekur þá í útsuður til hafs. Tekur þá að fylla 
undir þeim skipið. Víglundur biður Björn ausa en Trausta stýra en hann sest til ára og rær svo sterklega 
að hann nær landi við Dögurðarnes. Þar bjó Þorkell skinnvefja er út kom með Bárði Snæfellsás og var 
þá gamall. 


En er sagt var Ketilríði að þá hefði undan rekið og þeir væru dauðir þá sé á hana ómegin. En er hún 
raknaði við kvað hún vísu þessa er hún leit til sjóvarins: 


Eigi má eg á ægi 
ógrátandi líta 

síð er málvinir mínir 
fyr marbakkann sukku. 
Leiðr er mér sjóvar sorti 
og súgandi bára. 

Heldr gerði mér harðan 
harm í unna farmi. 


Þorkell tók vel við þeim bræðrum og fóru þeir heim annan dag. Varð þar fagnafundur með þeim 
Víglundi og Ketilríði. 


13. kafli 


Nú er þar til að taka er fyrr var frá horfið að Ketill raumur unir illa við málalyktir þær er urðu með 
þeim Þorgrími hinum prúða. Tók hann fast að eldast og þótti eigi hægt til atgerða. Synir hans, Sigurður 
og Gunnlaugur, gerðust hraustir menn og vænir en Ingibjörg dóttir hans var allra kvenna fríðust. 


Hákon hét maður, víkverskur að ætt og ríkur að peningum og kappsamur. Hann byrjar sína ferð til 
Ketils af Raumaríki og biður dóttur hans sér til handa. 


En hann svaraði svo því máli: "Eg mun gifta þér dóttur mína með þeim skilmála að þú skalt fara áður 
út til Íslands og drep áður Þorgrím prúða og fær mér höfuð hans." 


Hákon kvað sér ekki þykja það mikils vert og þessu keyptu þeir. Fór Hákon til Íslands það sumar. 
Hann kom skipi sínu við Fróðárós. Þeir Fossverjar komu til skips fyrst, Jökull og Einar. Tók 
stýrimaður vel við þeim og spurði þá margs. Þeir voru og léttir af tíðindum. Spurði hann að híbýlum. 


En þeir sögðu hvergi betra en að Fossi hjá föður sínum: "Eigum við systur svo fríða og kurteisa að 
engin finnst hennar líki. Viljum við gera hvort er þú vilt að eiga hana eða takir þú hana frillutaki. 
Viljum við bjóða þér þangað til vistar með okkur." 


Stýrimanni þótti þetta mjög fýsilegt. Segist hann og þangað fara munu, segir þeim þá hvert erindi hann 
hefir til Íslands og þótti þeim það vel vera og bundust nú allir í þessum ráðum. 


Nokkuru síðar fór stýrimaður heim til Foss og var það fjarri vilja Hólmkels bónda en þó varð svo að 
vera. Og nokkuru síðar kom stýrimaður sér í vináttu við Þorbjörgu. Gaf hann henni marga góða gripi. 


Það var einn tíma að Hákon kom að máli við þau mæðgin. 
Hann spurði hvar sú kona væri er þeir bræður höfðu honum af sagt: " Vildi eg sjá hana." 
Þau sögðu hana vera á fóstri hjá Ólöfu að Ingjaldshvoli. 


Hákon bað að hún skyldi heim fara "og treysti eg því að eg skal af yður mæðginum tænað til hafa að 
eg fái hennar vilja sakir vorrar vináttu." 


Litlu síðar kom Þorbjörg að máli við Hólmkel bónda. 
"Það vil eg," segir hún, "að Ketilríður dóttir mín fari heim til mín." 
"Hitt þykir mér ráð," segir bóndi, "að hún sé þar kyrr sem hún er komin." 


"Eigi skal það vera," segir hún, "skal eg fyrr sækja hana en hún sé þar lengur og fái þvílíkt orð af 
Víglundi sem á horfist. Vil eg fyrr gifta hana Hákoni því að það líst mér sómaráð." 


Skilja þau tal sitt að því. 


Þykist Hólmkell vita að Þorbjörg lætur sækja Ketilríði og vill hann heldur sækja hana sjálfur. Ríður 
hann síðan til Ingjaldshvols. Var honum þar vel fagnað. 


En er hann var kominn gengur Víglundur til Ketilríðar og mælti svo: "Hér er kominn faðir þinn. Þykist 
eg vita að hann ætlar að sækja þig og flytja þig heim með sér. Mun hann og því ráða. En það vildi eg 
Ketilríður að þú myndir öll okkur einkamál því að eg veit að eg verð þér aldrei afhuga." 


Ketilríður mælti og grét við mjög: "Fyrir löngu þóttist eg vita að við mundum eigi njótast mega í 
náðum. Þætti mér nú betur að við hefðum þar færra um talað en ekki er víst að þú unnir mér meira en 
eg ann þér þótt eg tali þar um færra en þú. En sé eg að þetta eru ráð móður minnar. Hefi eg lítið ástríki 
af henni haft um langan tíma og er það líkast að farnar séu gleðistundir okkrar ef hún ræður. En þó 
vildi eg vel una ef eg vissi að þér gengi vel til og annaðhvort munum við njótast aldrei eða munu þar 
ráð föður míns til ganga en þó á hann við þungt að hræra þar sem eru bræður mínir og móðir því að 
þau vildu allt í móti mínum vilja gera. En lát þú sem síst á þér finna." 


Síðan gekk Víglundur að henni og kyssti hana. Var bá auðfundið á henni og þeim báðum að þeim þótti 
mikið fyrir að skilja að því sinni. 


Og kvað Víglundur vísu: 


Öngri skal eg þó ungri 

unna silki-Gunni 

enn svo að Ýtar finni, 

annarri en þér, svanni. 

Fríð, mun þú orð og eiða 

ár þá er fyrri váru, 

Hlökk, þó að spreytinn sprakki 
spilli vor á milli. 


Ketilríður gekk þá inn í bæinn að finna föður sinn. Sagði hann þá að hún skyldi heim með sér. 
Ketilríður kvað hann ráða skyldu "en gott þykir mér hér." 
"Veit eg það," segir hann, "en þó verður nú að vera." 


Öllum þótti mikið að skilja við Ketilríði því að hún var hugþekk hverjum manni. Riðu þau nú heim til 
Foss og er Ketilríður var heim komin varð stýrimaður harðla feginn og glaður. Þorbjörg móðir hennar 
skipaði henni að þjóna Hákoni en hún vildi það með öngu móti gera. 


Sagði hún þetta föður sínum með gráti en hann sagði: "Þú skalt ekki Hákoni þjóna nema þú viljir og 
það eina gera sem þú vilt og vertu jafnan hjá mér bæði nætur og daga." 


Hún kvaðst það gjarna vilja. Fer svo fram nokkura stund að Hákon náði aldrei að tala með hana. 


14. kafli 


Nú eru teknir upp leikar á Esjutjörn og gengu Fossverjar fyrir gleði. Og hinn fyrsta dag er menn komu 
heim frá leikunum spurði Ketilríður hvort ekki hefði komið frá Ingjaldshvoli. Henni var sagt að þeir 
hefðu allir komið feðgar og Ólöf og Helga dóttir hennar. 


Ketilríður bað föður sinn annan dag að fara til leiksins. Hann játar því og fóru þau nú öll saman um 
daginn og varð gleði góð því að Þorgrímssynir komu en ekki fleira frá Ingjaldshvoli. Þeir gengu 
þangað á brekkuna sem konurnar sátu. Ketilríður stóð upp í móti þeim og fagnar þeim blíðlega. Settust 
þeir niður hjá henni á sína hönd hvor þeirra, Víglundur og Trausti. 


Þá mælti Ketilríður: "Nú mun eg gera mér jafnkært við báða ykkur að yfirvarpi." 


Ketilríður horfði jafnan á Víglund og mælti: "Nú mun eg lengja nafn þitt og kalla þig Víglund hinn 
væna og er hér hringur er eg vil gefa þér er faðir minn gaf mér í tannfé og hann vil eg gefa þér í 
nafnfesti." 


Hann tók við hringnum og dró á hönd sér. Víglundur gaf henni á mót hringinn Haraldsnaut því að faðir 
hans hafði gefið honum hann. Varð þeim nú drjúgtalað. Sem þeir Fossverjar sáu þetta fékkst þeim 
mikið um. Fóru nú hvorirtveggju heim. 


Um kveldið kom Hákon að máli við Þorbjörgu og bað hana ekki láta dóttur sína fara til mannfunda 
nokkurra "með þvílíka skapsmuni sem hún hefir." 


Hún játar því og talar Þorbjörg við Hólmkel bónda að hann skyldi eigi Ketilríði láta fara til nokkurra 
leika og láta hana heldur sitja heima og svo gerði hann og varð Ketilríður við það ókát. Faðir hennar 
sagðist þá heima skyldu vera hjá henni ef henni þætti þá betur en áður en hún kveðst það gjarna vilja. 


Fóru menn nú til leika sem áður og stóðu þar sínum megin að hvorir að leik, Fossverjar og 
Þorgrímssynir. 


Það var einn tíma að Víglundur sló út knöttinn fyrir Jökli. Jökull reiddist þá og tók knöttinn er hann 
náði og setti framan í andlit Víglundi svo að ofan hljóp brúnin. Trausti reist af skyrtu sinni og batt upp 
brúnina á bróður sínum. En þá er það var gert voru Fossverjar heim farnir. 


Þeir bræður fóru heim og er þeir komu í stofu sat Þorgrímur á palli og mælti: "Bæði þið heil systkin." 
"Hvorn okkar kvenkennir þú faðir?" segir Trausti. 

"Mér þykir," segir Þorgrímur, "sem það muni kona vera sem faldinn hefir." 

"Eigi er eg kona," segir Víglundur, "en vera má að skammt sé frá." 

"Hví hefndir þú þín eigi á Jökli er hann barði þig?" 

"Farnir voru þeir," segir Trausti, "þá er eg hafði bundið um andlit Víglundar." 

Féll þar þetta skraf fyrst að sinni. 


Annan dag fóru þeir til leiks báðir bræður og þá er minnst var von slær Víglundur knettinum framan á 
brún Jökli svo að sprakk fyrir. Jökull ætlaði að slá Víglund með knattdrepunni en Víglundur hljóp 
undir hann og færði hann niður við klakanum svo að Jökull var þegar í óviti. Voru þeir þá skildir og 
fóru heim hvorirtveggju. Eigi var Jökull sjálfkrafi á bak. Var hann fluttur í fjórum skautum heim. 
Batnar honum bráðlega. 


Voru þá teknir upp leikar að Fossi. Bjuggust þeir Þorgrímssynir til leiks. Latti Þorgrímur þá þess og 
kveðst ætla að stór vandræði mundu af hljótast en þeir fóru eigi að síður. 


En er þeir komu í stofu að Fossi þá var tekið til leiks. Alskipuð var stofan. Víglundur gengur innar að 
palli þar sem bóndi sat og dóttir hans. Ketilríður fagnaði vel Víglundi. Hann tók hana úr sæti og settist 
þar niður en setti hana í kné sér. En er bóndi sá það þokaði hann um manns rúm. Settist Ketilríður þá 
niður í millum þeirra. Tóku þau tal sín í millum. Þá lét bóndi fá þeim tafl og tefldu þau þar um daginn. 
Illa gast Hákoni að þeim bræðrum. Oft hafði hann komið að því um veturinn við Hólmkel bónda að 
hann skyldi gifta honum Ketilríði dóttur sína en hann svarar æ hinu sama og lést það eigi gera munu. 
Líður nú dagurinn þar til sem þeir bræður búast heim. 


En er þeir voru út komnir á hlað var Ketilríður þar fyrir og bað þá bræður ekki fara heim um kveldið 
"sakir þess," segir hún, "að eg veit að þeir bræður mínir sitja fyrir ykkur." 


Víglundur kveðst fara sem áður eftir því sem hann hafði ætlað og svo gerðu þeir. Sína öxi hafði hvor 
þeirra bræðra í hendi sér. En er þeir koma að stakkgarði einum sáu þeir að þar voru fyrir Fossverjar 
tólf saman. 


Þá mælti Jökull: "Það er vel Víglundur að við höfum fundist. Skal nú launa þér knatthöggið og fallið." 
"Eg kann eigi að lasta," segir Víglundur. 


Síðan sækja þeir að þeim bræðrum en þeir verjast vel. Eigi hafði Víglundur lengi barist áður en hann 
varð manns bani og annars. Þá hafði Trausti drepið hinn þriðja. 


Þá mælti Jökull: "Nú skulum vér frá halda og snúa öllum sökum á hendur þeim bræðrum." 
Og svo gerðu þeir. Þá fóru hvorirtveggju heim. 


Sagði Jökull föður sínum að Víglundur og Trausti hefðu drepið heimamenn hans þrjá "en vér vildum 
ekki á hluta þeirra gera fyrr en vér fyndum þig." 


Hólmkell varð þá reiður mjög við sögu þessa. 


15. kafli 


Jökull eggjaði þá föður sinn að gifta Hákoni Ketilríði og með atgangi þeirra bræðra gifti Hólmkell 
Hákoni Ketilríði og lagði hún þar ekki jáorð til. Ætlaði Hákon að festast hér á Íslandi því að hann sá að 
hann kom ekki því til vegar að drepa Þorgrím prúða. 


Spyrst þetta nú til Ingjaldshvols og brá Víglundi mjög við þetta. En er Hólmkell fréttir hið sanna um 
fyrirsát þeirra bræðra þá þóttist hann hafa ofgert er hann gifti Hákoni Ketilríði. 


Sækja þeir nú leika sem áður, Þorgrímssynir, til Foss og kom Víglundur að máli við Ketilríði og gaf 
henni stór ávít er hún var gift. En er þeir bjuggust heim um kveldið var Hákon horfinn og þeir 
Hólmkelssynir og margir menn með þeim. Bóndi leitaði um við Víglund. 


Það vildi eg," segir hann, "að þið færuð eigi heim í kveld því að mér "þykir ekki trúleg ferð þeirra 
bræðra." 


En hann kveðst fara mundu sem hann hefði ætlað fyrir því. Og er þeir komu út fyrir dyr var Ketilríður 
þar fyrir og bað Víglund aðra leið fara en hann hefði ætlað og hann hefði eigi áður farið. 


Ekki mun eg stórt fyrir þín orð gera," segir hann og kvað vísu: " 


Trúði málmþings meiðir, 
marglóðar þér tróða. 
Hugði eg síst að hefði 
hringlestir þig festa. 

Eigi tjáðu eiðar 

oss eða margir kossar. 
Seint er kvenna geð kanna. 
Kona sleit við mig heitum. 


"Ekki þykist eg það gert hafa," segir Ketilríður, "og vildi eg nú að þú færir hvergi." 


"Eigi skal það vera," segir Víglundur, "því að mér er meiri hugur á að við Hákon finnumst og reynum 
með okkur en hann spenni þig og sjái eg þar upp á" og kvað vísu: 


Bola mun eg eld sem aórir 
eggvióir á mig leggja, 

ráð eru þungleg, Þrúðar 
þann sem maðr eða annar. 
Hinn þykir mér meiri 
menbrennir þig skal spenna 
íðinn axlarmeiðum 

annar en eg þig, svanni. 


16. kafli 


Síðan fóru þeir veg sinn og allt þar til er þeir komu að stakkgarðinum er þeir höfðu fyrr við ást. Þar 
voru Fossverjar tólf saman. Þeir Þorgrímssynir komust upp á heyið er í garðinum var svo að hinir urðu 
ekki fyrr varir við en þeir höfðu leyst upp stórt klakatorf og mikið. En er þeir sáu þá Þorgrímssonu 
hlupu þeir upp og sóttu að þeim og varð þar hinn snarpasti bardagi og þóttust þeir Fossverjar sjá að 
þeir mundu seint geta sótta þá Þorgrímssonu meðan þeir voru á heyinu. 


Þá mælti Jökull: "Það er nú ráð Víglundur að hvika eigi undan og höfum vér það fyrir satt að þú sért 
eigi fullröskur karlmaður nema þú farir ofan af heyinu og berjumst svo til þrautar." 


Og við áeggjun Jökuls stökk Víglundur ofan af heyinu og svo Trausti bróðir hans. Varð þá svipan hörð 
og féllu þá menn þeirra Hákonar allir svo að þeir stóðu upp þrír einir Fossverjar, Jökull og Einar og 
Hákon, og enn tveir menn og voru þeir þá óvígir. 


Jökull mælti: "Nú skal með prúðvígi að vinna. Þeir skulu berjast Trausti og Einar, Víglundur og Hákon 
en eg skal sitja hjá." 


Trausti var bæði sár og móður. Berjast þeir til þess er hvortveggi fellur. 


Þá tóku þeir til að berjast Víglundur og Hákon. Var Víglundur ákafamóður en ekki sár. Þeirra atsókn 
var bæði hörð og löng því að Hákon var bæði sterkur og fullhugi en Víglundur var bæði sterkur og 
vopnfimur og ákafur og svo lýkur þeirra viðskiptum að Hákon fellur dauður niður en Víglundur er þá 
mjög sár. 


Jökull sprettur þá á fætur. Var hann þá ómóður og ekki sár. Þá snýr hann til móts við Víglund og taka 
þeir til og berjast og var þeirra atgangur lengi dags bæði harður og langur svo að þar mátti eigi í 
millum sjá hvor að sigrast mundi. Þó þóttist Víglundur sjá að honum mundi eigi endast að berjast við 
Jökul til þrautar sakir sára og mæði. Kastar hann þá upp skildinum og öxinni því að hann var jafnvígur 
báðum höndum, tók þá hinni hægri hendi skjöldinn en hinni vinstri öxina. Við því gat Jökull eigi séð 
og hjó Víglundur af honum höndina hægri í olbogabót. Þá leitaði Jökull undan. Eigi gat Víglundur eftir 
farið. Greip hann þá spjót eitt því að mörg lágu hjá honum og skýtur eftir Jökli. Spjótið kom í millum 
herða honum og flaug út um brjóstið. Féll þá Jökull niður dauður en Víglund mæddi þá svo mjög 
blóðrás að hann fellur í óvit og lá sem dauður væri. 


Þetta sáu þeir tveir menn sem eftir voru af Fossverjum. Leituðu þeir þá á bak og riðu heim til Foss og 
komu í stofu. Sat bóndi á palli og dóttir hans en húsfreyja á aðra hönd. Þeir sögðu þá tíðindin að fallnir 
væru þeir Hákon og Jökull og Einar og sjö menn aðrir og svo væru fallnir þeir Þorgrímssynir. Og er 
Ketilríður heyrði það sagt féll hún í óvit. 


En er hún vitkaðist mælti Þorbjörg móðir hennar: "Nú sýnir bú lausleika binn og hverja ást þú hefir á 
Víglundi haft. Er nú vel er þið skuluð skilja." 


Hólmkell bóndi mælti: "Hví skal svo virða til fyrir Ketilríði? Svo mikið unni hún bræðrum sínum að 
henni brygði eigi síður við það er hún spurði þeirra fall." 


"Vera má það," segir Þorbjörg, "að það sé svo en eigi ætlaði eg að svo mundi vera og er mál að safna 
mönnum og drepa Þorgrím prúða og hefna sem greypilegast." 


"Mun því nokkuð vel ráðið?" segir bóndi. "Þykir mér sem hann sé saklaus af drápi þeirra bræðra en 
Þorgrímssynir máttu eigi meira fyrir týna en lífinu. Lá þeim það fyrir að verja hendur sínar." 


17. kafli 


Þeir Víglundur og Trausti liggja nú í valnum. Raknar Víglundur við og leitar að bróður sínum og 
finnur að líf er með honum. Ætlar hann þá að veita honum umbúð því að hann treystist eigi enn að 
bera hann til byggða. Þá heyrði hann íshöggvagang. Var þar þá kominn faðir þeirra með sleða. Lætur 
hann Trausta þar í og ekur honum heim til Ingjaldshvols en Víglundur ríður einn saman. Lætur hann 
þá undir sæng sína í jarðhús og var þar þá Ólöf fyrir og batt um sár þeirra. Voru þeir þar á laun og urðu 
græddir að heilu og lágu þeir alla tólf mánuði í sárum. 


Hólmkell lét heygja sonu sína og þá menn sem með þeim höfðu fallið. Heita það nú Kumlahaugar 
síðan. Spurðist þetta nú víða og þótti öllum þetta mikil tíðindi. Höfðu það og allir nær fyrir satt að 
Þorgrímssynir væru fallnir. 


Fundust þeir Hólmkell og Þorgrímur og skildi ekki þetta þeirra vinfengi og urðu á það sáttir að leggja 
eigi þessi mál til laga né dóma. En er Þorbjörg vissi það sendir hún orð Lón-Einari föður sínum að 
hann skyldi taka vígsmálið eftir sonu sína og sækja sonu Þorgríms til fullra sekta ef þeir lifðu. En þótt 
Einar væri gamall ræðst hann þó fyrir málið og sótti sonu Þorgríms báða á Þórsnessþingi til fullra 
sekta. Spurðist þetta nú heim í hérað. 


Hásetar Hákonar sigldu fram um sumarið þegar er þeir voru búnir og komu við Noreg og fundu Ketil 
og sögðu honum allt hversu farið hafði og þótti honum seinlega á horfast um hefndina við Þorgrím og 
sonu hans. Synir Ketils voru þá nýkomnir úr víkingu, Gunnlaugur og Sigurður. Þeir voru hinir 
frægustu menn. Gunnlaugur ofláti hafði þess heit strengt að synja öngum manni fars ef líf lægi við en 
Sigurður hinn spaki hafði þess heit strengt að launa aldrei illu gott. 


Ketill segir nú sonum sínum fall Hákonar og biður þá fara til Íslands og hefna sinnar svívirðingar og 
drepa Þorgrím prúða. Þeir létu seint við því og fóru þó sakir bænarstaðar föður síns. Og þegar er þeir 
komu í haf rak á fyrir þeim storma og stórviðri og velktust þeir úti allt til veturnátta, komu þá við 
Snæfellsnes í þoku mikilli og brutu skipið við Öndvertnesið. Komust menn allir lífs á land en lítið 
náðist af fé. 


Þorgrímur spurði það og svo hverjir menn á voru. Reið hann til móts við þá og bauð þeim Gunnlaugi 
og Sigurði heim til sín við alla sína menn og það þágu þeir og voru þar um veturinn. Mikið fannst 
Sigurði um Helgu en þó talaði hann fátt við hana. Aldrei urðu þeir varir við Þorgrímssonu. 


Það var einn tíma er Gunnlaugur kom að máli við Sigurð bróður sinn. 


Hann mælti svo: "Skulum við ekki leita til hefnda við Þorgrím því að það veit eg að við fáum fullgott 
færi á honum?" 


Sigurður mælti: "Þetta er betra ómælt. Þætti mér eg þá launa illu gott ef eg skyldi þann mann drepa er 
mig hefir áður tekið af skipbroti og gert við mig hvern hlut öðrum betur. Skyldi eg heldur verja hann 
en vont gera ef því væri að skipta." 


Skildu þeir sitt tal og kom Gunnlaugur aldrei að því oftar. 


Líður nú veturinn og láta þeir bræður búa skip sitt og búast að sumri til burtferðar. Töluðu það sumir 
menn að vel mundi hafa fallið á með þeim Helgu og Sigurði en þó kom það ekki mjög á loft fyrir 
alþýðu manna. 


18. kafli 


Nú víkur sögunni til Eiríks jarls. Hann gerðist maður gamall og dó af elli. Tók Sigmundur son hans 
eignir eftir hann og fékk öngva nafnbót af Haraldi konungi því að konungur lagði heldur óþykkju á 
alla frændur Þorgríms sakir vináttu við Ketil. Helgi hafði kvongast í Noregi og var kona hans önduð er 
hér var komið sögunni. Hann átti eina dóttur barna er Ragnhildur hét, kvenna fríðust. Helgi undi eigi í 
Noregi og fór til Íslands og kom í Austfjörðu seint landnámatíðar. Hann keypti land í Gautavík að 
Gauta er það land hafði numið og bjó þar til elli. 


Nú skal nefna fleiri menn til sögunnar. Steinólfur hét maður er bjó í Hraunsdal. Hann átti þann son er 
Þorleifur hét, mikill maður og efnilegur. Hann bað Ketilríðar en hún vildi ekki eiga hann. Þorleifur 
talaði þar mikið um að hann skyldi fá hennar þótt hún vildi eigi þar samþykki til gefa. Mjög var 
Þorbjörg honum samþykk. 


En er svo var komið að Þorgrímssynir voru mjög svo alheilir orðnir sinna sára spurðu þeir föður sinn 
hvað hann legði þeim til ráðs. 


Hann svarar: "Það þykir mér ráð að þið komið ykkur í skip með þeim bræðrum, Gunnlaugi og Sigurði, 
og biðjið hann fars um Íslandshaf og segið liggja við líf ykkart sem satt er. Þið skuluð dyljast en hann 
mun halda heitstrenging sína og flytja ykkur. Er Sigurður góður drengur og munuð þið af honum gott 
hljóta enda munuð þið og þess við þurfa því að þar munuð þið mín gjalda." 


Var þetta nú statt gert. 


Það segja menn að Ketilríður væri mjög harmþrungin um veturinn. Svaf hún oft lítið og vakti í 
saumstofu sinni um nætur. 


Þá sömu nótt er Víglundur ætlaði til skips um daginn eftir, því að þeir Ketilssynir voru þá hafbúnir, 
fóru þeir til Foss og gengu í stofu Ketilríðar og sat hún þar fyrir og vakti en þjónustukonur hennar 
sváfu. 


Hún fagnar þá vel þeim bræðrum: "Hefir nú langt verið síðan," segir hún, "er fundi vora bar saman og 
þykir mér nú allvel er þið eruð heilir og vel til reika." 


Settust þeir bræður þá niður hjá henni og töluðu lengi. Sagði Víglundur henni þá alla ætlan sína. 


Hún lét vel yfir því: "Þykir mér," segir hún, "vel þegar þér gengur vel til hversu sem um mig líður." 


"Gifst þú eigi meðan eg er í brott," segir Víglundur. 


"Faðir minn mun því ráða," segir Ketilríður, "því að eg má ekki, enda vil eg ekki í móti hans vilja gera. 
En vera má að mér sé ekki hægra en þér ef öðruvís verður en þó mun það sínu fram fara." 


Víglundur bað hana skera hár sitt og þvo höfuð sitt. Hún gerði og svo. 


En er það var gert mælti Víglundur: "Það læt eg um mælt að engin skeri hár mitt né þvoi höfuð mitt 
önnur en þú meðan þú lifir." 


Síðan gengu þau út öll saman. Þau skildu í túninu úti. Minntist Víglundur til Ketilríðar en hún grét 
sárlega. Var þá auðfundið að þeim þótti mikið fyrir að skilja en þó varð nú svo að vera. Gekk hún þá 
inn í stofu sína en þeir fóru veg sinn. 


Þá kvað Víglundur vísu áður en þau Ketilríður skildu: 


Mær, nem þú mínar vísur, 
munnfögr, ef þú vilt kunna. 
Þær munu þér að gamni, 
þorngrund, verða stundum. 
En ef, ítrust, verðr úti 
eygarðr litinn, Freyja, 

þá muntu mín, hin mjóva, 
minnast hverju sinni. 


En er þeir voru komnir skammt úr garði þá kvað Víglundur vísu: 


Stóðum tvö í túni. 

Tók Hlín um mig sínum 
höndum, hauklegt kvendi, 
hárfögr og grét sáran. 

Títt flugu tár um tróðu, 

til segir harmr um vilja. 
Strauk með drifhvítum dúki 
drós um hvarminn ljósa. 


Litlu síðar er Ketilríður kom í stofu sína kom Hólmkell bóndi þar og sá dóttur sína grátna mjög. Hann 
spurði hví henni yrði svo ósvefnsamt. 


Hún segir. "Því, að mér kemur í hug fall bræðra minna." 

"Vildir þú láta hefna þeirra?" segir Hólmkell. 

"Það skyldi prófa ef eg væri svo karlmaður mikils ráðandi sem nú er eg kona." 

Bóndi svarar: "Vit það fyrir satt dóttir að eg hefi það fyrir þína skuld gert að ganga ekki að þeim 
bræðrum því að eg veit að þeir lifa og dylst þú ekki fyrir mér á hvorn máta er þú vilt vera láta því að eg 
skal, þegar eg get, drepa þá ef það er þinn vilji." 

Hún svaraði þá: "Að síður skyldu þeir drepnir ef eg skyldi ráða að hvorgi skyldi sekur hafa verið ger ef 


eg skyldi ráða og svo peninga til gefa þeim til farareyris ef eg ætti og svo skyldi eg öngvan annan 
mann eiga en Víglund ef eg skyldi kjósa." 


Hólmkell stóð þá upp og gekk út og tók hest sinn og reið eftir þeim bræðrum. 


En er þeir sáu hann mælti Trausti: "Þar ríður Hólmkell og er einn saman og er eitt til ef þú vilt fá 
Ketilríðar og er það þó eigi gott ráð, að drepa Hólmkel en taka Ketilríði." 


Víglundur segir: "Þó að það væri á baki að eg sæi aldrei Ketilríði héðan af þá vildi eg það þó heldur en 
gera Hólmkeli nokkuð mein og lítt myndi eg honum þá dyggð er hann hefir mér veitta, slíka harma 
sem hann ætti mér að launa, enda mun Ketilríður nóga harma bera þó að eigi sé drepinn faðir hennar sá 
sem henni vildi allt gott." 


"Svo er og betur," segir Trausti. 
"Nú skulum við," segir Víglundur, "ríða í túnið fyrir Hólmkel. Er honum það sæmdarauki." 


Og svo gerðu þeir. Ríður Hólmkell fram um þá og snýr síðan aftur og heim. Þeir bræður fara nú aftur á 
götuna og sjá þeir að þar liggur fésjóður og gullhringur á götunni með rúnakefli. Þar eru ristin á öll orð 
þeirra Ketilríðar og Hólmkels og það með að þetta fé gefur hún Víglundi. 


19. kafli 


Síðan fóru þeir bræður til skips og voru þeir Gunnlaugur búnir til hafs og stóð byr af landi. Víglundur 
kallar þá á skipið út og spyr hvort Gunnlaugur vill veita honum far um Íslandshaf. En hann spurði 
hverjir þeir væru. Annar þeirra sagðist heita Vandráður en annar Torráður. Gunnlaugur spurði hvað þá 
drægi til þessarar ferðar en þeir sögðu líf sitt við liggja. Hann bað þá ganga á skip út og svo gerðu þeir. 
Síðan draga þeir segl upp og sigla þeir í haf. 


En er þeir höfðu siglt um stund spurði Gunnlaugur hinn mikla mann hví hann nefndist Vandráður. 


"Því nefndist eg Vandráður," segir hann, "að þar eru til nóg vandræði mín en eg heiti Víglundur en 
bróðir minn Trausti. Erum við synir Þorgríms prúða." 


Þá þagnar Gunnlaugur og mælti síðan: "Hvað er nú til ráða Sigurður bróðir því að nú þykir mér úr 
vöndu að ráða því að eg veit að Ketill faðir okkar lætur drepa þá þegar er þeir koma til Noregs?" 


Sigurður segir: "Ekki spurðir þú mig þessa þá er þú tókst við þeim en þekkti eg Víglund af Helgu 
systur sinni er eg sá hann. Þykir mér þér vera sjálfrátt að hann hafi ekki meira vald á þeim en þú vilt. 
Mættir þú svo og helst launa þeim fyrir það er Þorgrímur hefir vel til okkar gert." 


"Þetta er vel mælt," segir Gunnlaugur, "og gerum svo." 


Þeir fá nú góða byri og komu við Noreg og fara heim í Raumsdal. Var Ketill eigi heima. En er hann 
kom heim voru synir hans í stofu og sátu þeir Þorgrímssynir í milli þeirra. Þeir voru saman fjórir og 
tuttugu. Ekki heilsa þeir föður sínum. Settist hann í sæti sitt. Hann þekkti sonu sína en ekki þá 
Þorgrímssonu. Hann spurði hví þeir heilsuðu honum ekki eða hverjir þeir væru hinir ókunnu menn. 


Sigurður mælti: "Annar heitir Víglundur en annar Trausti, synir Þorgríms prúða." 


Ketill mælti: "Standi upp allir mínir menn og taki þá. Vildi eg að svo væri hér nú Þorgrímur hinn prúði 
og skyldu þeir svo fara allir." 


Sigurður spaki svarar: "Mikill er þá munur vor Þorgríms prúða en hann tók okkur bræður af skipbroti 
og gerði við okkur hvern hlut öðrum betur en hann átti alls kosti við okkur en nú viltu drepa sonu hans 
saklausa. Munum vér kumpánar verða yður skeinuhættir áður en Þorgrímssynir eru drepnir því að eitt 
skal yfir oss ganga alla saman." 


Ketill segir að ófært sé að berjast við sonu sína. Rennur honum þá reiði. 


Sigurður mælti þá: "Það legg eg til að geri um Gunnlaugur bróðir minn um öll þessi mál því að hann er 
reyndur að réttdæmi." 


Ketill segir: "Það mun nú verða að vera heldur en vér feðgar deilum illdeildum." 
Var þetta statt gert. 


Gunnlaugur mælti: "Það er þá mín gerð að Þorgrímur skal eiga sjálfur Ólöfu og svo skal hún hafa 
fyrirgert öllum arfi eftir Þóri jarl föður sinn. Skal faðir minn hann að réttu taka eftir hann en faðir minn 
skal gifta Ingibjörgu dóttur sína Trausta Þorgrímssyni en Sigurður spaki skal eiga Helgu 
Þorgrímsdóttur. Læt eg hér mína gerð standa." 


Öllum þótti þetta vel gert og viturlega. Undi Ketill vel við þar sem þá var komið. Sátu þeir þar um 
veturinn í góðu yfirlæti. Fékk Trausti Ingibjargar. En að sumri fóru þeir í hernað allir fóstbræður og 
voru hinir frægustu menn og bar þó Víglundur langt af þeim öllum. Voru þeir þrjá vetur hina næstu í 
þessum hernaði. Var Víglundur þó aldrei með hinu meira gleðibragði því að honum gekk Ketilríður 
aldrei úr hug. 


20. kafli 


Nú er þar til að taka sem Hólmkell bóndi sat heima að Fossi. Það var einn dag er hann reið til 
Ingjaldshvols og sátu þeir Þorgrímur bóndi allan dag á tali og vissi engi maður tal þeirra. Eftir það fór 
Hólmkell heim. Þorleifur Steinólfsson hélt enn á bónorðinu við Ketilríði en hún tók ekki fljótt. Litlu 
síðar sendir Þorgrímur heiman menn þrjá og voru þeir í burtu þrjár víkur og komu heim síðan og vissu 
öngvir menn hvað þeir höfðu erindað. 


Það bar til tíðinda einn dag að Fossi að þar komu þrír tigir manna. Hólmkell spurði foringja þeirra að 
nafni en hann kveðst Þórður heita og eiga heima í Austfjörðum en kvað það erindi sitt að biðja 
Ketilríðar. Bóndi veik til umráða dóttur sinnar. Varð hún þá að spurð og þó tók hún þessu fjarri og 
þótti vera maðurinn gamall en kvaðst öngvan hug hafa á því að giftast. Þorbjörg fýsti mjög að kaupið 
skyldi fram ganga og þær urðu málalyktir að Hólmkell gifti konuna Þórði hvort henni var ljúft eða leitt 
og fór hún þegar með Þórði. Skyldi brúðlaupið vera í Austfjörðum. Linna þau eigi fyrr en þau koma 
heim í Austfjörðu. Tók Ketilríður þar við öllum ráðum. Þó sáu menn aldrei gleðimót á henni. Ekki 
gerði Þórður brúðlaup til hennar. Í einni sæng lágu þau bæði saman. Eitt sparlak var þar fyrir. Leið svo 
fram langar stundir. 


Þorleifur undi illa við er Ketilríður var gift en þótti eigi hægt til aðgerða er hún var svo langt í brott. 


Þórður gerði alla hluti vel til Ketilríðar og gagnaðist henni það ekki fyrir þeirri ást er hún hafði á 
Víglundi því að hún bar loganda ástareld sér í brjósti fyrir hans skuld. 


20 


21. kafli 


Víglundur og þeir fóstbræður allir komu þetta sumar úr hernaði. Tók Ketill vel við þeim. 


Einn dag er þeir voru kallaðir til höfuðþvottar þá segir Víglundur: "Öngvan höfuðþvott mun eg hafa og 
öngvan hefi eg haft síðan við Ketilríður skildum." 


Hann kvað þá vísu: 


Langúðig strauk lauðri 
líneik um skör mína. 
Því er mér enn til annars 
óbrátt höfuðþváttar. 
Öldungis skal engi 

Auði glæst hið næsta 
ein á aldri mínum 
asklaugar mér vaska. 


Lét Víglundur ekki vaska sér. 


Sátu þeir nú um kyrrt þann vetur en að sumri bjuggust þeir til Íslands á sínu skipi hvorir og skildu í 
hafi. Komu Ketilssynir í Hvítá og fóru vistum á Ingjaldshvol og sögðu Þorgrími af sættum þeirra og 
svo að sona hans væri út von. Gladdist Þorgrímur við þetta allt saman. 


Þeir Víglundur sigldu þar til er þeir sáu Snæfellsjökul. 
Þá kvað Víglundur vísu: 


Sé eg á fjall það er Fjötra 
framlunduðust sitr undir, 

þó renni eg til hennar 
hugreik, vinaraugum. 

Þá brekku kveða þekka. 
Þrúðr er þar stendr hjá prúðri 
hlaðs sem hlíðir aðrar 
hugþekk er mér nokkuð. 


Og enn þessa: 


Ljóst er út að líta, 

lauka reið, yfir heiði. 

Sól gengr síð und múla. 
Slíkt langar mig þangað. 
Fjöll eru mér þekk af þellu. 
Því er eg hljóðr, valin tróða. 
Víf á eg vænst að leyfa, 
valgrund er þar sitr undir. 


Því næst kom vindur ofan af nesinu svo mikill að þá rak á haf út og kom þá að vestanveður og gerði 
veðráttu harða og stóðu menn jafnan í austri. 


21 


Það var einn dag er Víglundur sat á bunka. Var þá veður allhvasst. 
Hann kvað þá vísu: 


Ketilríðr bað ei kvíða 
karlmann í för snjallri 
ungan þótt öldur gangi 
jafnhátt skeiðar stafni. 
Enn er á orð að minnast, 
verum hraustir nú, Trausti. 
Verð eg af harmi hörðum 
hríðlyndr Ketilríðar. 


"Mikið er nú um," segir Trausti, "er þú nefnir hana bæði í niðurlagi og upphafi vísu þinnar." 
"Þykir þér svo frændi?" segir Víglundur. 
Þeir voru úti hálft hundrað daga og tóku land með nauðum í Austfjörðum í Gautavík. 


Víglundur mælti þá: "Það þykir mér ráð bróðir, þar er við eigum sökótt, að þú nefnist Hrafn en eg 
Örn." 


Bóndi úr Gautavík kom til skips. Tóku stýrimenn vel við honum og buðu honum að taka af varningi 
slíkt er hann vildi. 


Bóndi sagðist eiga konu unga: "Skal hún koma til skips og taka af varningi ykkrum slíkt er hún vill." 


Reið bóndi nú heim en húsfreyja kom um morguninn. Þekkti hún þegar Víglund er hún sá hann og gaf 
sér fátt að en Víglundi brá mjög við er hann þekkti hana. Tók hún af varningi slíkt er hún vildi. Var 
henni allt til reiðu. 


Bóndi hafði boðið heim stýrimönnum og er þeir komu heim gekk bóndi í móti þeim og húsfreyja. Þá 
skriðnuðu bónda fætur því að hann var stirður af elli. 


Húsfreyja mælti og þó heldur lágt: "Illt er að eiga gamlan mann." 

"Þar var í sleipt næsta," kvað bóndi. 

Voru þeir síðan inn leiddir með mikilli sæmd. Ekki ætlaði Víglundur að Ketilríður mundi kenna hann. 
Þá kvað Ketilríður vísu: 


Kenni eg Víglund vænan 
Vonar elds að kveldi, 

firn er að fund minn girnist 
flaustra eims, og Trausta. 
Gift er gullhlaðs þófta 
grannvaxin nú manni. 

Æ mun engi finnast 

eldri þeim í heimi. 


22 


Nú sátu þeir bar um veturinn og var Víglundur haróla óglaður en Trausti var hinn Kátasti og svo var 
bóndi hinn kátasti og veitti þeim með blíðu. Svo er sagt að Ketilríður hafi haft hinnu fyrir andliti sér og 
hafi eigi viljað að Víglundur hafi þekkt hana og svo það að Víglundur hafi eigi verið ráðinn í því að 
þekkja hana. 


22. kafli 


Það var einn dag er Ketilríður var úti stödd. Henni var þá varmt mjög. Hún hafði sprett hinnunni frá 
andliti sér en Víglundur gekk út í því og sá gjörla ásjónu hennar. Honum brá mjög við þetta og setti 
rauðan sem blóð. Hann gekk þá inn í stofu og var Trausti þar fyrir og spurði hvað honum væri eða 
hvað hann hafi þess séð er honum brygði svo mjög við. 


Víglundur kvað þá vísu: 


Leit eg aldrei auga 

ormasetrs til betra, 

eg lýg að þér eigi, 

auðar Bil síð er við skildum. 
Þess skal eg háls af herðum, 
hart bíð eg af þeim, sníða, 
angr hlaut eg auðs af spöngu, 
args karls er þá faðmar. 


En aldrei hafði Ketilríður hinnu fyrir andliti sér þaðan frá er hún vissi að Víglundur hafði þekkt hana. 


Trausti svaraði bróður sínum: "Það er hið mesta óráð að gera nokkuð illt bónda svo vel sem hann hefir 
gert til okkar og mundi okkur það til ógæfu verða ef þú dræpir bónda hennar saklausan og leið þig þar 
frá" og kvað vísu: 


Þið munuð, brenndra bauga 
brjótr, aldregi njótast 

ef þú gæðingi góðum 
grandar Fáfnis landa. 
Áhlaup munu eigi 

einhlít vera rítar. 

Taka skulum rétt til ráða 
raunfróðlegar bróðir. 


Líður nú á kveldið og fara menn til náða. Um nóttina stóð Víglundur upp og gengur til sængur þeirrar 
er þau bóndi sváfu í. Ljós var upp dregið í skálanum svo að sjá mátti allt hið efra en dimmt var hið 
neðra. Hann lyftir upp fortjaldinu. Sér hann að Ketilríður horfir upp til þilis en bóndi horfir fram að 
stokki og hafði lagt höfuðið fram á stokkinn sem best undir höggið. Þá ætlaði Víglundur að bregða 
sverðinu. 


Og í því kom Trausti að og mælti: "Varastu," segir Trausti, "og ger ekki það fordæðuverk að drepa 
sofanda mann. Lát þú öngvan á þér finna að þú hafir hug á konu þessi og ber þig sem karlmannlegast." 


Þá kvað Trausti vísu: 


23 


Mun þú mey þá er grandar, 
minn vinr, gleði þinni. 
Líttu hér fremdar flýti 
feginlitr gerir segja. 
Skalattu, skrautlegs silkis 
skorð þó að þér hafi orðið 
ein að yndis tjóni, 

uppskátt um það láta. 


Þá sefaðist Víglundur. En það undraðist hann að svo var langt í millum þeirra í sænginni. Gengu þeir 
bræður þá til sængur sinnar og svaf Víglundur lítið þá nótt. 


Um morguninn eftir var Víglundur allókátur en bóndi var allkátur og spurði Víglund hvað honum væri 
að ógleði. 


Víglundur kvað þá vísu, er allir ætluðu Örn heita: 


Mjök hefir mundar jökla 
mjallhvít numið allan, 
strangr í stjórnar bingi 
straumr, mig kona flaumi. 
Aldrei gengr hin unga 

eik þó að við menn leiki, 
fljóð hygg eg að kvell kunni, 
kona þín úr hug mínum. 


"Vera má að svo sé," segir bóndi. "Þykir mér nú ráð að við skemmtum okkur og teflum." 


Og svo gerðu þeir. Lítt gáði Örn að taflinu fyrir hug þeim er hann hafði á húsfreyju svo að honum var 
komið að máti. 


Og í því kom húsfreyja í stofuna og sá á taflið og kvað þenna vísuhelming: 
Þoka mundir þú Þundar 
þinni töflu hinn gjöfli, 
ráð eru tjalda tróðu, 
teitr að öðrum reiti. 


Bóndi leit til hennar og kvað: 


Enn er mótsnúin manni 
men-Hlín í dag sínum. 
Einskis má nema elli 
auð-Baldr frá þér gjalda. 


Örn tefldi það sem til var lagt og var þá jafntefli. Fátt töluðust þau við húsfreyja og Örn. 


Það var einn tíma er þau fundust úti tvö ein. Þau töluðust við nokkuð og þó ekki lengi. Gengur Örn til 
móts við bónda. Var hann þá glaður við stýrimanninn. 


24 


Örn kvað þá vísu: 


Halt þú vörð á vænni, 
vinr minn, konu þinni. 
Láttu eigi Gná geira 
ganga mér að angri. 

Eigi veit ef úti 

oft finnumst Bil tvinna 
Hlökk að hvorum okkrum 
heimilari verðr seima. 


Og þessa aðra: 


Vildi eg verða aldrei, 
víglundr, að því fundinn 

að vera svo tamr við tróðu 

að taki eg manns konu annars. 
Nema að mér í myrkri 
manlegr kæmi svanni, 

það tek eg undan eiði, 

enn að eg þreifi til hennar. 


Bóndi segir vel duga þó að hún sjái fyrir. Skildu þeir sína ræðu. 


Hvern hlut gerði bóndi öðrum betur til stýrimanns en honum gagnaðist það ekki. Var hann maður svo 
óglaður að hann kvað aldrei gleðiorð. En þetta þótti bróður hans Trausta mikið mein og talaði oft um 
fyrir honum að hann skyldi af hyggja og fá sér konu. 


En Örn segir að það mundi ekki verða: "Mun eg því öngri slíkt unna. Mun eg og ekki því fram fara." 
Hann kvað þá vísu: 


Ann eg, þótt úthallt renni 
eikikjölr hinn fölvi, 

muna minn hagr þykja 
mannlegr, konu annars. 
Eigi kann, ef önnur 
jafnblíð verðr mér síðan, 
vindr rak knörr úr klandri, 
kvinna nokkuru sinni. 


"Svo má vera," segir Hrafn. 


Gengu þeir þá til stofu. Sat bóndi þar og húsfreyja í knjám honum. Hélt bóndi um hana miðja. Sá Örn 
það að henni var ekki mikið um. Fór hún þá úr knjám honum og settist niður í bekkinn og grét. Örn 
gekk þangað að og settist niður hjá henni og töluðust við nokkuð hljótt. 


Hann kvað þá vísu: 
Svo vildi eg þig sjaldan, 


svinn brúðr, koma að finna, 
hörvi glæst, að hristi 


25 


hrumr maór aó bér krummur. 
Heldr vildi eg halda, 

Hlín, aó vilja mínum, 
lýsigrund, í landi, 

liðar elds, um þig miðja. 


"Ekki er okkur það víst," segir húsfreyja, "að það muni svo verða." 
Stendur hún þá upp og gengur í burt. 


En bóndi var þá enn allkátur og mælti: "Það vil eg nú Örn stýrimaður að þú hugsir um bú mitt og 
annað það er mig varðar því að eg hefi ætlað mér heimanferð. Mun eg skemmst í burtu mánuð. Treysti 
eg þér best til alls þess er mig varðar mestu." 


En Örn gefur sér fátt um þetta. 


23. kafli 


Síðan ríður bóndi heiman við hinn fimmtánda mann. 


Örn talar við bróður sinn: "Það þykir mér ráð að við ríðum heiman og séum ekki heima meðan bóndi 
er í burtu því að það mun ellegar ætlað að eg fífli Ketilríði konu hans og er þá mikill mannamunur 
okkar bónda." 


Riðu þeir síðan heiman og voru í hjá kaupunautum sínum allt þar til er bóndi kom heim í nefndan tíma 
og var nú heldur fjölmennri. Þar var í för með honum Þorgrímur hinn prúði og Ólöf kona hans og 
Helga dóttir þeirra og Sigurður spaki og Gunnlaugur bróðir hans og Hólmkell bóndi frá Fossi. Voru 
þeir saman fimm tigir. Þá komu og heim stýrimennirnir. Ketilríður hafði við búist eftir því sem bóndi 
hafði fyrir sagt. Ætlaði hann nú að veita brúðlaup sitt. 


En er þeir sátu í stofu allir stóð bóndi upp og mælti: "Svo er háttað Örn stýrimaður að þú hefir verið 
hér í vetur og þið bræður báðir og veit eg að þú heitir Víglundur en bróðir þinn Trausti og eruð þið 
synir Þorgríms prúða. Svo og eigi síður vissi eg hvern hug þú hafðir á Ketilríði. Hefi eg þér og margar 
skapraunir gervar og hefir þú þær allar vel borið en þó hefir bróðir þinn því ollað að þú hefir þig í 
öngri óhæfu haft eða gert en ávallt átti eg meira undir mér. Nú skal ekki leyna þig að eg heiti Helgi og 
er eg son Eiríks jarls en föðurbróðir þinn. Bað eg því Ketilríðar að eg vildi geyma hana þér til handa 
og er hún óspillt af mér. Hefir Ketilríður allt þetta vel borið og kvenlega því að hún var þessa alls duld. 
Höfum við og aldrei undir einum klæðum legið því að rekkjustokkur tekur upp á millum rúma okkarra 
þó að við höfum haft eitt áklæði. Ætla eg að henni hafi það engi raun verið né skrift þó að hún kenndi 
öngvan karlmann meðan þú lifðir. Er þetta allt ráð Hólmkels bónda og þykir mér nú ráð að þú sættist 
við Hólmkel bónda en biðjir síðan dóttur hans. Mun hann láta þig ná sættum. Miklu hefir honum betur 
farið í yðrum viðskiptum og prýðilegar." 


Víglundur gengur þá að Hólmkeli bónda og leggur höfuð sitt í kné honum og biður hann gera af slíkt 
er hann vill. 


En hann svarar á þá leið: "Á þínum hálsi mun það betur komið vera því að svo mun Ketilríði dóttur 
minni betur líka og skulum við að vísu sættast." 


26 


Var nú svo að Hólmkell gifti Víglundi Ketilríði dóttur sína en Þorgrímur Sigurði spaka Helgu dóttur 
sína en Helgi Gunnlaugi ofláta Ragnhildi dóttur sína og var nú setið að þessum brúðlaupum öllum 
senn. Síðan fór hver heim til síns heimilis. 


Undu þau Víglundur og Ketilríður nú allvel sínu ráði og bjuggu að Fossi eftir Hólmkel bónda en 
Trausti að Ingjaldshvoli eftir Þorgrím bónda föður sinn en Gunnlaugur og Sigurður fóru utan og 
staðfestust í Noregi og lýkur hér þessi sögu. 


Að henni má þykja mikið gaman, 

gleðji oss guð alla saman. 

Fór þar endir, 

en vér séum allir guði sendir. 

Og hver sem þessar allar sögur girnist að segja, 
þann þarf eigi löngum að þegja. 


Hafi þann þökk sem þær hefir saman sett og skrifað. 
Amen. 
(Í AM 510 4to eru sögulok á þessa leið) 


Vér köstum allir kvölum og mæði 
ef kappar girnast ágætt æði, 
sögur og menntir og signuð fræði 
og síðan eftir sannleiks gæði. 
Hafi þeir þökk er hlýddu 

og þeir er söguna þýddu, 

og Þorgeir er letrið skráði, 

sjálfur guð og María þá alla náði. 


Þrír feðgar hafa skrifað bók þessa og biðjið til guðs fyrir þeim öllum. 


27 


